


SAN HIRAETHLAWN 


“ DAVID DAVIES 
' (DATE GWAN DW ER), 


î Pan yn Garcharor yn Nghaerfyrddin, am y 
| Terfysg yn amser 'Becca. 






Cenir ary dôn, “ ROSLIN OASTLE” 


DnvcH i fyd wyf i fod, 
Collais glod allswn gael, 
Tost yw'r nod, dyrnod, wael, 
I'w gafael ddaeth â mi ; 
Yn fy ienenctyd drygfyd ddaeth, 
Yn lle rhyddid caethfyd maith, 
'Chwanegwyd er fy ngofid, 
Alltud wyf ur ddechreu'm taith, 
Ca'm danfon o fy ngwlad, 
Tŷ fy nhad, er codiad tirion, 
I blith y duon gôr, 
Dros y môr, o'm gorog gron, 
O'r fath ddryghin i mi ddaeth ! 
Alltud hir, gŷr hyn fi'n gaeth. 


U Dros ugain o flynyddoedd, 
Ŵ Tost yw'r modd, cystudd maith, 


Cant ffarwel i fy ngwlad, 
Anwyl fad, fu wrth fy modd ; 
Aml les ge's ar goedd 

Rhwng dy wych aberoedd di. 
O ffarwel i Walia gron, 

Wb Ei dolydd glwys, a'i llwyni llon ; 

“on Heb bryder gwn mai Prydain 

Yw gardd y byd i gyd o'r bron, 
28 





2 





Hil Gomer mwy ffarwel, 
I dir Babel fe'm danfonir; 
Dros heli mae fy nhaith, 
Arw faith, Duw fo: mi'n fur. 'Ŵh 
Ffarwel i rianod glân, 
Teca'u pryd, a chroewa'u grân ; 
Er penyd, mae poen anian, 
Dirwyn mae Dewi i'r man. 


Plas Tre-gof annghof fydd, 
Cystudd prudd i Ddafydd ddaeth, 
Calon lwys droir yn llaith 
Wrth wel'd y fordaith bell. 
Plwyf Sant Athan, brâs fan bro, 
A Chadoxton, lle treuliais dro, 
A. Phenybont ar-Ogwr, 
Ffafwr Duw foi'nt yn do. 
Yn iach, Forganwg wych, 
Swnidy glych, henffych i'th deulu, 
Dy froydd a'th ddolydd glân, 
Hafal! fan, i Eden fu ; 
Ffarwel Mynwy lon ei swyn, 
Droedrhiw'r Olawdd yn hawdd caf gwyn ; 
'Tredegar a'i thrigolion, 
Hylon fan, bu i mi'n lwyn. 


Dichon bydd rhai o'u bodd, 
Yn gofyn pwy oedd y bardd. 
Gwn nid oes dyn a wardd 
Un a dardd o'm hanwyl dir, 
O wlad Forgan wiwlan daeth 
Yr impyn llon sy'n awr yn llaith 
Yn Ngharchar sir Gaerfyrddin ; 
Cur i'm, 'rwy'n eithaf caeth, 
Llancarfan ydyw'r plwyf 
Lle tarddodd nwyf fy nyfiant dynol ; 
Fe'm ganed yn Nhre-gôf, .Ww 
Ffwrdd y ífo'f—dd'oi byth yn ol. 4A 
Rho'f fy enw i chwi'n drue, a 
David Davies hoenus yw, 
í' | Dymunwn i'm hiliogaeth i 
Hir oes faith uwch gwaith fy Nuw. A 














9 


HIRAETH Y BARDD AM 
EI WLAD; 


Er cael pleserau'n Ngwlad y Sais, 
A gwel'd ei ddyfais wiwber, 
Mae gwlad yr awen geinwen gell, 
Er hyny'n well o'r haner ; 
Ei hawel iach a'i melus ddwr, 
A chyflwr ei thrigolion ; 
Wrth gofio'i beirdd, rhyw hiraeth draidd 
Drwy giliau'r wanaidd galon. 


CyDGAN.— Braidd na ddywedwn yn ddiwad. 
Mai nefol wlad yw Cymru ; 
O na bai nhraed yn sangu ar hon 
Ar finion ceinion Conwy. 


Ac O.! mor gynar yn ein gwydd, 
Ar bren-fric fydd y fronfraith ; 
A'i nodau'n glir newidiog lef, 
Yn moli'r Nef mewn afiaeth ; 
A'r enwog fwyalch gyda'r dydd, 
Ar gân y rydd ogoniant, 
Ar frigyn pren tan glogwyn serth, 
Gaeadnerth uwch y goednant. 





U CyDGAN.—Braidd na ddywedwn, &c., 


Mae'r Sais yn dangos im' bob dydd 
Mewn gair ei rydd hawddgarwch ; 
A'r nos caf ganddo wely clyd, 
A digon byd o degwch ; 








4 


Ond pan fo'm oorff yn huno'n ber 
Ar wely tyner manblu, 

Fe gwyd fy ysbryd ac fe 'hed 
I 'mweled â thir Cymru. 


OYDGAN.— Braidd na ddywedwn, &c. 


“ :Ac wedi deffro gyda'r dydd, 
' Mor bruddaidd fydd y galon, 
Nid daear Cymru fydd y lle, 
Ond canol tre' Manceinion ; 
Cyn codi'r haul o'rjdwyrain draw 
Yr ysbryd ddaw i'w letty, 
1 brudd fyfyrio fel y bu 
“ Yn nghanol teulu Cymru, 


OynaAN, — Braidd na ddywedwn, &c. 


Yn Nyffryn Oonwy mae fy nhad, 
Yn nghanol mâd gyfeillion ; 
' Ac yno bydd nes geilw Duw 

A'i alwad wyw farwolion ; 
Cael benthyg bedd wrth ystlys hwn 
| A wir ddymunwn inau, 
I orphwys nes daw'r meirw'n ol 
O garchar ingol angau. 


CyDGAN,—Braidd na ddywedwn, &c. 








